§ ms 



Nais ng mga Pilipino ang Malusog na 
Puso 












1 



\'w 7 



m 






Magkaroon ng Malusog na Pamumuhay-Ibigay 
ang Regalo ng Mabuting Nutrisyon 




U.S. DEPARTMENT OF HEALTHAND HUMAN SERVICES 

National Institutes of Health 

National Heart, Lung, and Blood Institute 







A ng ating pamilya, mga kaibigan, at kasamahan ay ang nagpapalakas sa atin. Dapat kailangan 

nating pagalalayan ang isa’t-isa marapat sa ating buhay at sa ating kalusugan. Ang sakit sa puso 
ay isa sa numero unong dahilan nang pagkamatay ng ating kapwa Pilipino. Mayroon tayong 
magagawa upang mapaglabanan ang sakit sa puso. Ang wastong pagkain ay isang paraan para 
manatiling malusog ang puso. 



Basahin Ninyo ang Kwento ni Felipe: KAYO ba 
Maaring Magkaroon ng Mataas na Presyon? 

Si Felipe ay may-ari ng isang tindahan. Dumating siya sa Amerika 
may labin-limang taon nang nakararaan. Araw-araw ang kinakain 
niya sa tanghali ay maalat na hamburger, mamantikang piniritong 
patatas at malaking lata ng soda. Para sa meryenda, ang kinakain 
niya ay sitsaron. Para sa hapunan, madalas magluto ang kanyang 
asawa ng dinuguan. Gustong-gusto niya ang pagluluto ng kanyang 
misis, kaya palagi niyang inuulit na kumain at hindi bumabawas ng 
dalawang pungga. Sa pinakahuling pagpatingin niya sa manggag- 
amot, napagalaman ni Felipe na masyadong mataas ang kanyang 
presyon- 160 / 100 . 

Kayo Ba ay Kagaya ni Felipe Kung Kumain? 

Kung ganyan kayo, malamang na magkakaroon kayo ng mataas na 
presyon. Sa kasalukuyan, maraming pamilyang Pilipino ang 
pumipil ng mga pagkain na masyadong mataba o mamantika, 
kolesterol, kaloriya, at asin. Ngayon, mas marami na tayong 
kinakain kaysa sa napagkasanayan natin. 




Mabuhay ayon sa Dalawang “P” para sa Pagkakaroon ng 
Malusog na Puso 











WWMW 













Lagyan ng Marka ang Isang Bagay na Gagawin 
Ninyo para Kumain ng Wasto: 

• Alamin ang inyong kinakain. Marami ba ang kinakain ninyo na pansit? 
Ang isang pungga ng pansit ay kalahati na tasa. Kumain ng wastong sukat 
ng pagkain sa bawat pagkakataon. 

• Basahin ang nakasulat sa mga lalagyan ng pagkain. Bumil ng pagkain na 
mababa ang taba, buong taba, kolesterol, kaloriya, at maalat para ipangregalo 
o pasalubong. 

• Magkaroon ng talaan ng inyong kinakain. Isulat ang mga pagkain na kinain o 
mga bagay na ginawa ninyo sa loob ng araw na iyon upang kumain nang 
wasto. Makikita ninyo sa talaan ng pagkain ang kaugalian tungkol sa pagkain. 



Subukan sa Inyong Kusina 
Itong mga Pabuya Tungkol sa 
Masustansiyang Pagluluto para 
sa Kalusugan ng Puso 

Gamitin ang tradisyonal na paraan sa pagluluto 
kagaya ng paglalaga ng manok, isda, o karne na 
may maraming gulay, at saka gawin din itong 
mga sumusunod: 

• Gamitin ang langis ng gulay kapag 
naghahanda ng adobo, sa halip ng langis na 
galling sa taba ng karne. 

• Tanggalin ang balat ng manok at itapon ito. 

• Ihurno, pakuluan, pasingawan, o ihawin ang 
manok at isda. 

• Subukan na kumain ng sariwang lumpia. 

• Gumamit ng kaunting asin at mga maalat sa 
inyong pagkain. Bawasan ang mga sarsa na 
mataas sa maalat, gaya ng toyo, patis, at 
bagoong. Palasahin ang sinigang ng elarno, 
gulay, o prutas. 

• Bumili ng karne na walang taba, gaya sa 
laman ng inihaw na baboy kapag nagluluto 
para sa pgdiriwang ng pamilya. 

• Gumamit ng gatas na walang taba o kakaunti 
ang taba. Halinbawa, gamitin ang gatas na 
walang taba kapag gumagawa ng matamis, sa 
halip na gatas ng niyog. 



IHPHII 




Pagkayamanin ang handog ng kalusugan. 

Paalalahanin at turuan ang inyong mga mahal sa buhay na ang mayroon 
malusog na puso ay mayroon din na malusog na katawan. 



Speeial appreeiation to the Filipino eommunity who shared a wealth of knowledge and expertise. 











Filipinos Aspire for Healthy Hearts 

Serve Up a Healthy Life — Give the Gift of Good Nutrition 



O ur family, friends, and the eommu- 
nity make us strong. That is why 
we need to support eaeh other in 
life and in health. Heart disease is the #1 
eause of death for Filipinos. We ean do 
something to beat heart disease. Healthy 
eating is one way to keep a healthy heart. 

Read Felipe’s Story: AreYOU at 
Risk for Heart Disease? 

Felipe, a shop owner, eame to the United 
States fifteen years ago. Everyday for luneh, 
he eats a hamburger with salty, greasy 
french fries and a large soda. For an after- 
noon snaek, he eats ehieharon. For dinner, his 
wife often makes dinuguan. He loves his 
wife’s eooking so he always has at least two 
helpings. At a reeent doetor’s 
visit, Felipe learned that his blood pressure 
was dangerously high — 160/100. 

Do You Eat Like Felipe? 

If so, then you are at risk for heart disease. 
Today, many Filipino families ehoose foods 
that are high in saturated fat, eholesterol, 
ealories, and salt. We also eat more than we 
used to. These habits ean inerease the risk 
factors that lead to heart disease. 



Try These Heart Healthy Cooking 
Tips in Your Kitehen 

Enjoy traditional methods of stewing ehiek- 

en, fish, or lean meats with lots of vegetables, 

but also do the following: 

• Use vegetable oils when preparing 
adobo, instead of animal fat. 

• Take the skin off ehieken and throw 
it away. 

• Bake, boil, broil, steam, or roast ehieken 
and fish. 

• Try eating fresh lumpia. 

• Use less salt and sodium in your food. 
Reduee sauees high in sodium, sueh as 
soy sauee, patis, and bagoong. Enhanee 
the flavor of sinigang with more herbs, 
vegetables, or fruits. 

• Buy leaner euts of meat, sueh as lean roast 
pork when eooking for family gatherings. 

• Use nonfat or lowfat milk. For instanee, 
use nonfat milk when making desserts, 
instead of eoeonut milk. 

Check OfF One Thing You Will 
Do To Eat Healthy: 

O Be aware of your food portions. Are 
you eating too rnany servings of 
paneit? One serving of paneit is 1/2 
eup. Eat a reasonable portion of food 
at one time. 




U.S. DEPARTMENT 
OF HEALTH AND 
HUMAN SERVICES 







National 
Institutes 
of Health 




National Heart, 

Lung, and Blood Institute 



NIH Publieation No. 02-5079 
Mareh 2004 



O Read the food labels on paekages. Buy 
foods with low saturated fat, total fat, 
eholesterol, ealories, and sodium for 
pangregalo and pasalubung. 

O Keep a food journal. Reeord the meals 
you ate or the things you did that day 
to eat healthy. A food journal helps 
traek your eating habits. 

For more information, eontaet: 

NHLBI Health Information Center 

P.O. Box 30105, Bethesda, MD 20824-0105 

Phone: 301-592-8573 TTY: 240-629-3255 Fax: 301-592-8563 

Web site: http://www.nhlbi.nih.gov 







